CASTÏAU LERPWL, 
CAN DDIWEDDAF. 


DIC DYWYLL. 


A. wnewch chwî wrando'n awr, 
Gyfeillion ffraethlon ffri, 

Cewch rai o gastiau Lerpwl 
Yn fanwl genyf fi, 

Lle mawr pur lew, lle mae'r bolel 
A'i bobol yn ddi bwyll, 

Can's hon yw nyth y felldith fawr, 
Llegwneir y dirfawr dwyll. 


Byrdwn. 


Nid oes neb.o dan y Ne', 
Trwy'r gorllewin:nac-un lle, . 
All wnenthur $ylw cyflawn chwâiìtl 
O droion maith y dre'. 


Mae llawer math o ddynion, 
A lladron o bob lliw, 

Â godinebwyr diffaith, 
Mewn bariaeth yma'n byw, 











z 


Â merched yn erygleisio 
Nes moedro menydd mul 
Wrth waeddi Wafer Cresses a 
Fresh Herrins ar ddydd Sul. 


Nid oes.neb o dan y Ne', &e.. 


Mae yma dwrw troliau, 
Fel swn taranau trwm, 

A llawer un yn lleidr baleh, 
A llawer begar llwm, 

Ac ni fyddai fawr ryfeddod 
I'ch ganfod lodes gu 

Yn cytuno i lowcio licar, 
Hefo chlamp o Niger du, 


Nid oes neb o dan y Ne', &c. 


Rhyw fachgen a dwy eneth, 

Sef Wi), a Jane, a Nel, 
A dorodd eu titotal, 

Nos Sul yn ffair Pel mel, 
Mr id Jane a Nel yn pH n ffrí, 

sidrna rali deg, 
A | yn canu hob. y di 
c yn gwaeddi nerth eisgeg. 


'N id oes neb o dan y Ne', &c- 






|.byw ddynes wrth y farchnad, 
Gadd genad gan ei gwr 

i edrych am ei modryb, 
Oedd 'rochr draw i'r dwr; 

Yn lle myn'd dros yr afon, 
Fel gofynodd iddo fe, 

Fe aeth yr hen glemonas frao 
I ganlyn y blach i'r play. 


Nid oes neb o dan y Ne', &c., 


8 


Mae cocos a thraed defaid, le 
— A westras a thraed moch, ...:. 
Gen ferched mewn tafarnau, 
Ple bêna o'r dref,y boch ; 

A Gwyddelesau geir yn llu 
A'u pethau'n drewi draw,— 
Mae'u rhyfedd fod y Cymry eu 
Ŷn llyngcu dim o'u llaw. 


Nid oes neb o.dan y Ne', &c. 


Mae twyllwyr yma'n dallu 
Rhai medrus fel y mwg, 

Ar bob rhyw chwareuyddiaethau, 
A phob rhyw drieiau drwg; 
Fe ddywedodd ysbryd Ned y ffwl 

Fod castiau Lerpwl oll, 
Wedi gyru menydd Belzebub, 
A'i sens i gyd ar goll. 
Nid oes neb o dan y Ne', &c. 


Fe ddygwyd dillad llawer llange, 
Wrth chwareu pranc Wil Price, 
A watch ac arian llawer rhai, 
Yn nhai 'r hen ferched nice, 
Wrth chwareu 'r hen Jig Jeri, 
A chusanu Lusi lon, 
Fe losgodd Guto Ty'n y waen 
Mewn ffwdan flaen ei ffon- 


Nid oes neb o dan y Ne', &c. 


Medd Jack y boatman wrth ei wraig, 
My dear where have you been ? 
Medd bithau'n eithaf siosì, 
I have bcen for a glass of Gin, 











4 


Dowch a mre6wêst i'at y gwely. y a, 
1 have a'Watk in hêad, 

' Mi godais yn rhy foreu Jack, 
T will go bath to bed, 


Nid oes neb o dan y Ne', &c. 





Mewn chwerwder mallder melldith 
A rliagrith o: bob rhyw, 

A choledd twyll a chelwydd, | 
Rhai beunydd sydd yma'n byw, 

Rhai gwyr yn meddwi'n enbyd, 
Ond enbyd ydyw'n tôn ; 

A gwragedd am two penerth, 
'N rhoi pob peth yny Pôn. 


Nid oes.neb o dan y Ne',. 

Trwy'r gorllewìn nac un lle, 
All wneuthur sylw cyflawn 'chwait'h 
O droion maith y dre'. 


